PERSON SIR ABERTEIFI. 


A fedrwch chwi wrando ar chwedl lled ddigri', 

Sef hanes Offeiriad pan oedd wedi meddwi ; 

Fel yr aeth efe i'r llan i geisio dyferyn,, 

A'r achos o'i fyned oedd claddu rhyw blentyn. - 
Hynod iawn, iawn, iawn, hynod iawn. 


Ar ol iddo yfed, a'i fenydd yn mwydo, 

Yn y prydnawn y clochydd ddaeth atto, 

Gan dd'weyd wrth 'r Offeiriad ar ol iddo lyncu :— 
'“Y maes y mae benyw fach yn awr eisieu 'i chladdu. 


Yna dywedai'r Offeiriad yn ffyrnig :— 
** Os ydyw yn farw, geill aros ychydig, 
Mi fuaswn yn union yn codi i fyn'd ati, 
Pe buasai yn disgwyl am gael ei phriodi.” 


Oud i'r fynwent cychwynai y Person a'r Clochydd, 
Tan ysgwyd a churo eu cloliau yn eu gilydd ; 

Ac er fod y bedd yn un o'r rhai lleia”, 

Y Clechydd a'r Person aeth iddo fe'n gyntw. 


Dywedai 'r Cffeiriad pan gafodd ei gynfas, 

““ Rwy'n awr yn cyhoeddi gostegion priodas :'” 

“ O! uage,” ebe'r clochydd, “'nid felly mae'r dechreu, 
Gwraig a aned o ddyn, sydd ychydig o ddyddiau.” 


» 


Dywedai 'r Offeiried, **'Rwyt ti wedi meddwi, 
Fe aned pob gwraig cyn cael ei priodi : 

'Rwyn $Upposo y ewn i pa peth 'rwy' o gwmpas, 
Rwy' eto'n cyhoeddi gostegion priodas.” 


Dywedai rhyw ddynes oedd yno'n galaru, 

““ Syr, mae yma fenyw fach 'n awr eisiau ei chladdu.” 
“O! cleddwch y fenyw a dewch at y cwrw, 
Ynfydrwydd yw darllen i neb wedi marw. 


A phan aeth yn hwyr, yr Offeiriad a alwai, 

“' Mae arnaf chwant Dobyn, i fyn'd tu ag adrau.” 
Ac yno ar ei farch hwy roisant y Person, 

A'i gefn at y clustiau, a'i drwyn at y gynffyn. 


Ac wrth tyned adref ar hyd rhyw ffordd gerig, 
Wrth ysgwyd ei benglog fe vollodd ei ferwig : 
Ac yna rhyw gigfran a'i hysgubodd hi'n union, 
I ddodwy'ac i nythu yn mherwig y Person. 


Pan aeth ef at y drws, y wraig a ddoi allan, 

Gan dd'weyd, '* Dyma Offeiriad yn gweini'r hen Satan :: 
Onid yw'n resyn gweled y Person ì 

Yn marchogaeth yn awr a'i drwyn at y gynffon P' 


Dywedai 'r Ofteiriad, pan glywodd o'r siarad, 
'“Paid teryw fwyn a bod yn anynad: 

. Ond gwel di'r gwyrthiau wnaeth yr Arglwydd a myfi, 
Mae 'ngheffyl i'n fyw a'i ben wedi ei dori.” 


Wel, dyma rybydd i5bob'*rhyw Offeiriad, 
Âm fod yn ddyn sobor, i ddilyn ei alwad : 
A chofiwch i gyd, cyn i chwi feddwi, . 
Anî hanes yr Offeiriad yn sir Aderteifi. 
Hynod iawn, iawn, iawn, hynod iawn. 


GLAN Y GoRms. 





